








AM 








LWYDDIANT YR EFENGYL. 


“ 


« Holl derfynau. y ddaear a gofiant, aea droant at yr 
Arglwydd ; 'a holl dylwythau y cenhedloedd a addol- 
ant ger dy fron di.” 






ABERYSTWYTH: 
ARGRAFFWYD GAN D. JENKINS, HEOL Y WIG. 


“5a 









CAN, &c. | 











Cenir ar y “DÔN FECHAN.” 





l DEFFROWN, deffrown, ni bechaduriaid, 
I 'mofyn noddfa 'nawr i'r enaid; 
Y mae hi'n amser i ni sobri, 
Mae'n gwlad ni'n awr yn llawn goleuni. 


— 2 Llawenhewch, drigolion daear, 
'Nawr cyfododd Haul cyfiawnder, 
. Uwchben ein d& ardaloedd tywyll, 
A meddyginiaeth yn ei esgyll. y 





9 Diolch byth f'o i'r Iesu tirion, |? 
Ef a gollodd waed ei galon; ' 
I'm prynu'n llwyr oddiwrth fy mhechod, 
A. fy maich oedd i mi'n ormod. 





4 Cenwch, frodyr, yn hyfrydol 
Fawl yn ufydd ìi Dduw nefol, | 
Am fod son am iechydwriaeth “^w 
Yn ein gwlad ni'n awr mor helaeth. 


6 Âr y groes bu E'n dyodde', |S 
Âr y groes bu'n gwaeddi “Madde !' 
Âr y groes o dan yr hoelion 
Collodd Iesu waed ei galon. 


6 Dyma; gwaed rwyf yn ei garu, 
Dyma'r gwaed 'rwyf yn ei hoffi, 
Dyma'r gwaed 'rwyf yn ei leicio, 
Diolch byth i'r Iesu am dwno:; 


AA 





«ym ad ua 


os rg 
&. le 








3 


' 7 Nid wyf nêser canu ar dafod, 


Heb adnabod f? anwyl Briod ; 
Yn y nef y mae llawenydd 
Gyda'r Arglwydd yn dragywydd. 


8 Diolch byth it', Arglwydd tirion, 
Ti orchfygaist fy ngelynion; 
Ti yw'r ffordd a'r gwir oleuni, 
Dyro'th Ysbryd santaidd imi. 


9 'Rwyt wedi d'weyd yn d' addewidion, 
Mae ““gwyn fyd y pur o galon” 

: Hwnw wêl-y gwir a'r bywyd, 
Ac yn y nef y mae E'n hyfryd. 


10 Yn dy law mae ffordd y bywyd, 
Lle mae'r llawenydd a'r holl wynfyd ; 
Angylion Duw sydd yno'n barod | 
I syrthio i lawr i foli'r Drindod. 


11 Mae rhyw hiraeth ar fy nghalon 
Am fyn'd yn mlaen at Frenin Seion; 
Gwyn fy myd na bawn i barod 
1 ganu mawl fy anwyl Briod. 


12 Dod dy nerth i mi yn hyfryd 
I fyn'd yn mlaen i ffordd y bywyd, 
Fel na raid i mi mo'r ofni 
Na chaf ganu gyda'r Iesu. 


19 Yn yr afon welodd Eseciel, 
Gynt, yn loyw fel y grisial, 
'Golch fi'n lân oddiwrth f^ anwiredd, 
Mi gana'th foliant yn y diwedd. 


14 O na welwn fy anwyl Geidwad, 
A minau'n barod pan fo'n dyfod, 










4 ; 
^W edi iddo'n ddrud fy mhrynu, | 
'Rwy'n gobeithio cael eì gwm'ni. 


15 Ei enw ef yw Duw'r trugaredd, í 
Ei enw Ef yw'r mawr anrhydedd ;. 
Ei enw; Ef yw'r gogoneddus, 
Bendigedig fo Duw a'i 'wyllys. 


16 Ei enw Ef yw'r Brenin heddwch, 
Gydag Ef mae pob, diddanwch ; 
Mil o filoedd sy'n ei foli, Ŵ 
Gwyn fyd y rhai sydd yn eì gwm'ni, 
THOMAS GRIFFITHS. 





DIWEDD. 


. *Jenhins, rgriffydd; Aberystwyth. 


